YABO, IBADA, 
GODIYA 


“Ya Ubandiji; “Ubangijinmiu; ina daukaka:- 
vrsunanka a dukan duniya! Wanda ya daukaka 1 
daukakarka bisa sammai. Zabura Ei EOE 


Kai ne. ka isa ika karbi daukaka da girma 
da iko, ya Ubangiji, gama kai ne ka halicci . 
-dukan abu, doń yardarka kuma aka | —— 
; halicce su. Wahayin Yahaya 4i A E 

Eoo N š j i 
Sa'ad da kuke daukaka Ubangiji, ku d A 
ga shi gwarotgdon: ikonku; Gama nge 


Ubangiji ne karfina da wakata, ya zama cetona: Shi ne 
Allahna, zan kuwa shirya masa wurin zama. Allahn ubana, 
ni kuwa zan daukaka shi. Fitowa 15:2 


Ya Ubangiji, kai ne Allahna; Zan daukaka ka, zan yabe 
sunanka; gama ka aikata abubuwa masu banmamaki; 
Shawarwarinku na da aminci ne da gaskiya. Ishaya 25:1 


Ubangiji ya ce, “Kada mai hikima ya yi fahariya da 
hikimarsa, kada kuma mai karfi ya yi fahariya da karfinsa, 
kada mawadaci su yi fahariya da dukiyarsa. Amma wanda 
yake fahariya, bari ya yi fahariya da wannan, ya gane, 

ya kuma san ni, ni ne Ubangiji mai nuna kauna, da shari'a, 
da adalci, a cikin duniya, gama da wadannan abubuwa 
nake jin dadi, ni Ubangiji na fada. Irmiya 9:23-24 


A karshen kwanakin, ni Nebukadnezzar ya daga idanuna 
zuwa sama, fahimtara ta komo gare ni, na kuma yabi 
Madaukakin Sarki, na kuma yabe shi wanda yake raye har 
abada, wanda mulkinsa madawwamin mulki ne, 

da mulkinsa. Mulki daga tsara zuwa tsara ne. Dukan 
mazaunan duniya, an dauke su a matsayin kome, amma 
yana aikata bisa ga nufinsa cikin rundunar sama, 

da mazaunan duniya. Yanzu ni Nebukadnezzar yana yabon 
Sarkin Sama, ina daukaka, da daukaka, Dukan ayyukansa 
gaskiya ne, tafarkunsa kuma masu adalci ne. 

Daniyel 4:34-37 


Saboda haka Allah ya daukaka shi kwarai, ya ba shi suna 
wanda yake bisa kowane suna. Domin ta wurin sunan 
Yesu kowace gwiwa ta rusuna, na abubuwan da ke cikin 
sama, da na duniya, da na karkashin kasa; Kuma kowane 
harshe yă shaida Yesu Almasihu Ubangiji ne, domin 
daukakar Allah Uba. Filibiyawa 2:9-11 


Dukan iyakar duniya za su tuna, su juyo ga Ubangiji, 
Dukan al'ummai kuma za su yi sujada a gabanka. 
Domin mulkin na Ubangiji ne, shi ne mai mulki a cikin 
al'ummai. Zabura 22:27-28 


Ku ba Ubangiji, ku madaukaki, Ku ba Ubangiji girma da 
karfi. Ku ba Ubangiji darajar sunansa; Ku bauta wa 
Ubangiji da kyawun tsarki. Zabura 29:1-2 


Domin daukakata ta raira waka gare ka, Kada ka yi shiru. 
Ya Ubangiji Allahna, Zan gode maka har abada abadin. 
Zabura 30:12 


Zan yabi Ubangiji kullum, Yabonsa za su kasance a bakina 
kullayaumin. Raina za ta yi fahariya da Ubangiji, Masu 
tawali'u za su ji, su yi murna. Ku daukaka Ubangiji tare 
da ni, kuma bari mu daukaka sunansa tare. Na nemi 
Ubangiji, ya kuwa ji ni, ya cece ni daga dukan tsorota. 
Zabura 34:1-4 


Ku yi ta murna ga Allah, ku dukan kasashe. Ku raira waka 
ga sunansa, Ku daukaka yabonsa. Ka ce wa Allah, Yaya ka 
fi karfin ayyukanka! Ta wurin girman ikonka makiyanka za 
su yi biyayya da kansu gare ka. Dukan duniya za su yi 
maka sujada, za su raira maka waka. Za su raira waka ga 
sunanka. Selah. Zabura 66:1-4 


Ku raira waka ga Allah, ku raira yabo ga sunansa: 

Ku daukaka shi wanda yake bisa sammai da sunansa 
Yahweh, ku yi murna a gabansa. Uban marayu, da alkalin 
gwauraye, Allah ne a cikin tsattsarkan mazauninsa. 
Zabura 68:4-5 


Zan yabi sunan Allah da waka, Zan daukaka shi da 
godiya. Zabura 69:30 


Dukan al'ummai wadanda ka yi za su zo, su yi sujada a 
gabanka, ya Ubangiji. Zan daukaka sunanka. Gama kai 
mai girma ne, kana aikata abubuwa masu banmamaki, 
Kai ne Allah kadai. Zabura 86:9-10 


Ku zo, mu yi sujada, mu durkusa, mu durkusa a gaban 
Ubangiji Mahaliccinmu. Zabura 95:6 


Ku ba Hpangiii, ya ku jama'ar jama'a, ku yabi Ubangiji da 
ia da karfi. Ku yabi Ubangiji da darajar sunansa, Ku 

awo hadaya, ku shiga farfajiyarsa. Ku yi sujada ga 
Ubangiji da kyakkyawan tsarki, Ku ji tsoro a gabansa, ku 
dukan duniya! Zabura 96:7-9 


Ku daukaka Ubangiji Allahnmu, Ku yi sujada a wurin 
matashin sawunsa. gama shi mai tsarki ne. Zabura 99:5 


Kai ne Allahna, zan yabe ka: Kai ne Allahna, zan daukaka 
ka. Ku gode wa Ubangiji; gama shi nagari ne, gama 
jinkansa madawwami ne. Zabura 118:28-29 


Zan yi sujada wajen tsattsarkan Haikalinka, in yabi 
sunanka saboda madawwamiyar kaunarka da amincinka, 
Gama ka daukaka maganarka fiye da dukan sunanka. 
Zabura 138:2 


Zan yabe ka, ya Allahna, ya sarki; Zan yabi sunanka har 
abada abadin. Kowace rana zan sa maka albarka; Zan 
yabi sunanka har abada abadin. Ubangiji mai girma ne, 
abin yabo ne kwarai. kuma girmansa ba a iya bincikensa. 
Zabura 145:1-3 


Ku yabi Ubangiji. Ka yabi Ubangiji, ya raina. Sa'ad da nake 
raye zan yabi Ubangiji: Zan raira wakar yabo ga Allahna 
tun da raina. Zabura 146:1-2 


Bari kowane mai numfashi ya yabi Ubangiji. Ku yabi 
Ubangiji. Zabura 150:6 


